સિડની રોસેન 
ચિત્ર : ડીન લિન્ડબર્ગ 


એ તારો કેટલો દૂર છે? 


“આગલો તાર તરો 
93,000, પ ર 


માઈલ, ક 


સિડની રોસેન 
ચિત્ર : ડીન લિન્ડબર્ગ 


તમે ક્યા તારા ની વાત કરી રહ્યા છો? રાતે દેખાતા તારા ની કે ૧ જઃ 


હાડ 
દિવસે દેખાતા તારા ની? ચ 
ક ) 
રા, 
ટ 


ક ન ર ન નુ જી ન 9 ન -૯“#«€ કે ક 
તે બડ. ન, ન પ છ 


, જ 
પ હ 
દિવસ ના સમયે ક્યા તારા દેખાય છે? એ તારો જે રોજ ચમકે છે અને પૃથ્વી પર જીવન ને સંભવ બનાવે છે - સૂર્ય. 


તો સૂર્ય એક તારા જેવો છે? 


દાદરા 
સૂર્ય કેવો તારો છે? 
બ્રહ્માંડ ના અધિકાંશ અન્ય તારા ની 
સરખામણીમાં, આપણો સૂર્ય એક 
મધ્યમ કદ નો તારો છે. ઘણા તારા, 
જેમકે રેડ-જાયન્ટ બેટેલગેસ, મોટા છે. 
અને ઘણા સૂર્ય થી નાના છે. એટલે, 
ભલે સૂર્ય આપણા સૌરમંડળ નો તારો 


છે, પણ હકીકત માં એ એક સરેરાશ 
તારો છે. 


બરાબર છે. સૂર્ય એક તારો છે. આકાશ માં બીજા તારાઓ ની જેમ, 
સૂર્ય પણ ગેસ નો એક સળગતો ગોળો છે. સૂર્ય ની રોશની પૃથ્વી 
પર આપણા સુધી પહોંચે છે. સૂર્ય ની રોશની બુધ, શુક્ર, મંગળ, 
બૃહસ્પતિ, શનિ, યુરેનસ, નેપ્ચ્યુન અને પ્લુટો પર પણ ચમકે છે. 


ઓહ, લગભગ 93 મિલિયન માઈલ. 


93 મિલિયન? આ દૂરી કેટલી કહેવાય? 


આમ પણ, સૂર્ય આપણાથી કેટલો દૂર છે? 


અત્યાર સુધી આ કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. પણ આ વિચાર ને અજમાવો. 
એક બાસ્કેટબોલ લો, અથવા એટલોજ મોટો કોઈ બોલ લો. 

એને તમારા રૂમ ની વચ્ચે રાખો. 

એ બાસ્કેટબોલ સૂર્ય છે. 


] 


પ ્ક-ન્‍--ક-ડ- 


ર ક 


જે ક, દ નને 


દ જહુ ર-.--૦૦"--ા 


વટાણા નો દાણો 


બાસ્કેટબોલ 


પણ તમારે બહાર જવું પડશે. કારણકે તમારે બાસ્કેટબોલ ને 
જ ગઇ વટાણા ના દાણા થી 25 ગજ થી વધારે દૂર લઈ જવો પડશે! 

એ લગભગ એક ફૂટબોલ ના મેદાન જેટલી દૂરી હશે! 
એક બહુ નાના વટાણા ના આકાર નો બોલ લો. એ પૃથ્વી છે. તમે બંને બોલ 


નો ઉપયોગ કરીને એ જોઈ શકશો કે પૃથ્વી સૂર્ય થી કેટલી દૂર છે. 


રોકેટ દ્વારા સૂર્ય સુધી પહોંચતા કેટલો સમય લાગે? 


બ હિ 
સસ” 
રિ 
/ઝ 
ઝે 
ય્ઝે ફે પુ 
ત્ય 
જ 
નિ” 
“5 
પ 


6 ત તા પ બિ ર 
2 2- રોકેટ યાનોએ આપણા સૌરમંડળ ના બીજા હ જ 


મ્ન્ન્ઝિ ખે. ર 
7? ઘી. ૯? ડમ --ઝ્ ગ્રહો ના ફોટા મોકલ્યા છે, જેનાથી ખબર પડે 
ઈઝ ₹ 32 ૬. છે કે ત્યાં કંઈ પણ જીવિત રહી ન શકે. એ 
ક કો 
છે? ઝ સ્્ડ 


જે જી કે પૃથ્વી જ આ આ છે જે 
દે 5 જિ મ. સૂર્ય થી બરાબર દૂરી પર છે અને ત્યાં 

લડક ક જા શ રં જિ ન્‍ જીવન માટે જરૂરી બધું જ છે. અંતરિક્ષ માં 
ફે મે ણે ; સ્થિત અબજો તારાઓ માં થોડા એવા હોઈ 
ક કર્ક શકે છે જે સૂર્ય ની જેમ જ પૃથ્વી જેવા ગ્રહ 
રટ જર - -ડ!-)] થી ઘેરાયેલા હોય, અને એ ગ્રહ પર્‌ જીવન 


હોઈ શકે છે. પણ જ્યાં સુધી આપણે તારા 


યારે પણ સીધા ક ક સુધી પહોંચવાનો કોઈ રસ્તો નથી શોધી 
સૂર્ય તરફ ન જોવું. | ૯-૫૦ લેતા, ત્યાં સુધી એ ગ્રહ બાહ્ય અંતરિક્ષ ના 
એનાથી તમારી વ 7 [ રહસ્યો માં થી એક બની રહેશે. 


આંખો હંમેશ માટે 


આપણું સૌથી તેજ રોકેટ યાન 25,000 માઈલ પ્રતિ કલાક ની ગતિ થી 
પ્રવાસ કરે છે. એ ગતિ થી, સૂર્ય સુધી પહોંચવામાં પાંચ મહિના થી વધારે 
સમય લાગે. આમ પણ, સૂર્ય પર કોણ જવા ચાહે? સૂર્ય, રોકેટ ને 


સળગાવવા માટે પર્યાપ્ત ગરમ છે. સૂર્ય લગભગ એ બધી વસ્તુઓ થી 
ગરમ છે, જેના વિષે આપણે જાણીયે છીએ. 


એવું શક્ય છે કે આપણને આકાશ માં સ્થિત બીજા તારાઓ માં થી કોઈ એક ની 
ચારે બાજુ ચક્કર મારતા બીજા ગ્રહ મળી જાય - એવું શક્ય છે કે આપણને 


પૃથ્વી જેવો બીજો ગ્રહ પણ મળી જાય જે સૂર્ય જેવા તારા ની ચારે બાજુ ચક્કર 
લગાવી રહ્યો હોય. 


આ એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તમે કયો તારો પસંદ કરો છો? રાતે 


દેખાતા કોઈ પણ તારા આપણા સૂર્ય જેટલા નજીક નથી. અને થોડા 
તારા, બીજા ની સરખામણી માં, બહુ વધારે દૂર છે. 


થોડા તારા બીજા ની સરખામણીમાં વધારે ચમકીલા દેખાય છે. 


શું એ ચમકીલા તારા આપણી નજીક છે? 


હંમેશા નહીં. તારા ગરમ સળગતી ભઠ્ઠીઓ હોય છે જે પ્રકાશ અને ઉષ્મા આપે છે. 
એની ચમક એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે એ કેટલા ગરમ અને કેટલા મોટા છે, ન 


કેવળ એ વાત પર કે એ આપણાથી કેટલા દૂર છે. તમે એ વિષે આવી રીતે વિચારી 
શકો છો. વધારે ચમકીલું શું છે, મીણબત્તી કે સો-વૉટ નો બલ્બ? 


નિશ્ચિત, બલ્બ મીણબત્તી થી બહુ વધારે ચમકીલો હશે. 


એ સાચું છે. હવે માની લો કે મીણબત્તી તમારા રૂમમાં, તમારા પલંગ ની 

બાજુ માં છે. બારીમાં થી બહાર જુઓ. રસ્તા ની નીચેના ભાગ માં, કદાચ 

એક બ્લોક દૂર, કોઈ ના ઘરમાં 100-વૉટ નો બલ્બ ચાલુ છે. તમે કાં દ: વા હ 
બારીમાં થી બલ્બ ની ચમકતી રોશની જોઈ શકો છો. તમને વધારે પ / ન 
ચમકીલું શું લાગશે, મીણબત્તી કે બલ્બ ? 


નિશ્ચિત રૂપ થી મીણબત્તી વધારે ચમકીલી લાગશે. 


અને તમે સાચા હશો. પણ બલ્બ તો પણ વધારે પ્રકાશ આપશે. આપણે 
તારાઓ ને જોઈએ છીએ - ચમકીલા અને મંદ - કારણકે એની રોશની 
અંતરિક્ષ માં થઈને આપણી આંખો સુધી પહોંચે છે. સિતારા ની રોશની, એક 
દિપક ની રોશની ની જેમ, અંતરિક્ષ માં યાત્રા કરતે સમયે, ઘણી મંદ થઈ જાય 
છે. 


પણ તમે હજી સવાલ નો જવાબ નથી આપ્યો. 


એક તારા સુધી પહોંચવામાં કેટલો સમય લાગે? 


ઝાં ા 


કન રા. 
જ્જ માઈલ એક એવું માપ હોય પણ આપણે અંતરિક્ષ માં દૂરી માપવા 
દબ છે જેનો ઉપયોગ પૃથ્વીવાસી માટે માઈલ નો ઉપયોગ કેમ નથી 

ત્શ્ક્ દૂરી માપવા માટે કરે છે. કરતા? 

દિન: -....... 

1 જાઇ. - કારણકે બ્રહ્માંડ બહુ મોટું અને ફેલાયેલું 
હા કેટલું પ કં છે. એટલે સિતારા ની દૂરી ને માઈલમાં 
હોય છે? દ્્ન્ માપવું વ્યવહારિક નથી. આ અજમાવી 
રું જ જો. એક માપ ની કલ્પના કર જેને સ્નર્ગ | 


કહેવામાં આવે. માની લે કે સ્નર્ગ તારા 
રૂલર પર ના સૌથી નાના નિશાન ની 
વચ્ચે ની સૌથી નાની દૂરી છે. હવે તારો 
: રૂલર લે અને દુનિયા ની દૂરી ને સ્નર્ગ 
થી માપ. એ હાસ્યાસ્પદ થશે? એ એવું 
જ થશે જેમ માઈલ માં તારાઓ ની દૂરી 
માપવી. 


ગ-્ઝ્ઇનન---૫ 


થિ 


9 7 ડી 
મ મ સ 
રક 


મલક 


પહોં 


આટલી લાંબી દૂરી ને આપણે સાધારણ રીતે માઈલ માં નથી 


ઠીક છે, ચાલો તાપસ કરીયે. આપણો સૌથી નજીક નો તારો માપતા. એને બદલે આપણે પ્રકાશ નો ઉપયોગ કરીયે છીએ. 

"આલ્ફા સેન્ટોરી" નામના ત્રણ તારા ના સમૂહ માં નો એક છે. ત્રણે આપણે પ્રોક્સિમા સેન્ટોરી ને એટલા માટે જોઈ શકીયે છીએ 

માં થી સૌથી નજીક પ્રોક્સિમા સેન્ટોરી છે. કારણકે એનો પ્રકાશ અંતરિક્ષ માં થઈને આપણી આંખો સુધી 
પહોંચે છે. એટલે, આપણે તારાઓ ની દૂરી માપવા માટે પ્રકાશ 


પ્રોક્સિમા સેન્ટોરી આપણાંથી કેટલો દૂર છે? ની ગતિ નો ઉપયોગ કરીયે છીએ. 


પ્રકાશ કેટલી તેજ ગતિ થી ચાલે છે? 


ડર -ક--૫.-------------------------------નન-- ર 
જેટલા સમય માં તમે આંખ નો 
પલકારો મારો છો, એટલા સમય માં 
પ્રકાશ નું એક કિરણ પૃથ્વી ના સાત 


વાર ચક્કર લગાવી શકે છે. 


--- નનવા, 
ન 


5૫૪//# “૧ 77 ૧૫ /7# ૧૫૫૫ // 


એક પ્રકાશ વર્ષ એક સામાન્ય વર્ષ થી કેવી 
રીતે ભિન્ન છે? 


એક સામાન્‍ય વર્ષ સમય નું માપ હોય છે. પણ 
એક પ્રકાશ ક નું માપ છે, એ દૂરી જે એક 
પ્રકાશ નું કિરણ એક વર્ષ માં પ્રવાસ કરે. પ્રકાશ 
। લગભગ 186,000 માઈલ પ્રતિ સેકન્ડ ની ગતિ 
થી પ્રવાસ કરે છે. એક મિનિટ માં 60 સેકન્ડ, 
એક કલાક માં 60 મિનિટ, એક દિવસ માં 24 
કલાક અને એક વર્ષ માં 365 દિવસ હોય છે. 
થોડો હિસાબ કરશો તો તો તમે જોશો કે પ્રકાશ 
11 એક વર્ષ માં લગભગ છ ટ્રિલિયન માઈલ નો 
1“ પ્રવાસ કરે છે. 


્ષ્સ્ડ ર: તત્યકટ- 


7 


ણદાસ સ100002%02 ગ 
1 ધટ ક કાટ પ ક પડ ન સડ ર ટે 7/#- 


પ્રકાશ સૌથી તેજ ગતિ થી ચાલવાવાળી વસ્તુ છે જેને આપણે 
જાણીયે છીએ. એક સેકન્ડ માં, પ્રકાશ લગભગ 186,000 


માઈલ ની યાત્રા કરે છે. સૂર્ય ના પ્રકાશ ને પૃથ્વી સુધી 


પહોંચતા ફક્ત આઠ મિનિટ લાગે છે. પણ પ્રોક્સિમા સેન્ટોરી સાવ સાચું! આ જોડતા નજીક નો તારો આપણાથી લગભગ 25 
ના પ્રકાશ ને પૃથ્વી સુધી પહોંચતા ચાર વર્ષ થી વધારે લાગે. ટ્રિલિયન માઈલ દૂર છે. લેખિત રૂપ માં, એ 25,000,000,000,000 
પ્રકાશ ની ગતિ થી ચાર વર્ષ! માઈલ છે. 


એ તો ઘણા માઈલ થાય, ખરુંને? કોઈ આટલી મોટી સંખ્યા ની કલ્પના કેવી રીતે કરી શકે? 


17/-“૫૪//7 1775 7૮૮ સ જ “૧૧૫૨૧ કા 


277 કપા «7/ ૧૨૫ /#// ૨૧૫.77 ડુ જ ષ્ૂ 


એ લગભગ અસંભવ છે. પણ આપણે બાસ્કેટબોલ અને વટાણા ના 
દાણા નો ફરી ઉપયોગ કરી શકીયે છીએ. આ વખતે, વટાણા ના 
દાણા ને રૂમ ના કેન્દ્ર માં રાખો. એ પૃથ્વી છે. બાસ્કેટબોલ ને 
પ્રોક્સિમા સેન્ટોરી માની લો. 


મને બાસ્કેટબોલ કેટલે દૂર લઈ જવો પડશે? 


લગભગ 70,000 ફૂટબોલ ના મેદાન, અથવા 4,000 
માઈલ દૂર! 


તો શું હું ક્યારેય કોઈ તારા પર જઈ શકીશ? 


હજી નહીં. 25,000 માઈલ પ્રતિ કલાક અથવા એનાથી વધારે ગતિ થી યાત્રા 


કરવાવાળા રોકેટ ને પૃથ્વી થી નેપ્ચ્યુન ગ્રહ અને આપણા સૌરમંડળ ના કિનારા 
સુધી પહોંચવા માં 12 વર્ષ લાગ્યા. પ્રકાશ ની ગતિ ની તૂલના માં એ બહુ ધીમું 
છે. 


તો તમને થોડી આશ્ચર્યજનક વસ્તુઓ જોવા મળી શકે છે. કદાચ 
તમે પૃથ્વી જેવા બીજા ગ્રહ પણ જોઈ શકો. અને તમે નિશ્ચિત 
રૂપ થી ચમકીલા તારા, મંદ તારા, લાલ તારા અને સફેદ તારા 
જોશો. 


માણસો ની જેમ, તારા પણ અલગ-અલગ આકાર માં જન્મે છે. 
એ બળી જતા પહેલા અલગ-અલગ જીવનકાળ જીવે છે. 


એક તારા ને બળી જતા કેટલો સમય લાગે છે? 


એક તારા ના જીવન ની ગણના ફક્ત વર્ષો માં નહીં, પણ અબજો વર્ષો માં કરવી 
જોઈએ. જેમ-જેમ કોઈ તારા ની અંદર નો ગેસ ધીમે-ધીમે બળતો જાય, તેમ- 
તેમ એ તારો ફૂલતો જાય. એ સાથે, એનો રોશની લાલ થતી જાય. એ તારો 
બેટેલગેસ તારા ની જેમ રેડ-જાયન્ટ બની જાય. 


સૂર્ય જેવો એક સરેરાશ તારો પોતાની અંદર જ પડવા લાગે છે. જેમ-જેમ એ 
તારો પોતાની સાથે ટકરાતો જાય છે, તેમ-તેમ એ નાનો થતો જાય છે. એક 
ઘર ની કલ્પના કરો જે જૂનું થતું જાય છે. બહુ જલ્દી એની છત પડી જશે, 
પછી દિવાલ પડી જશે. જે ક્યારેક એક મોટું, આલીશાન મકાન હતું એ ઈંટ 
અને લાકડી નો નાનો ઢગલો થઈ જાય છે. 


એના જેવો કોઈ તારો કેટલો નાનો થઈ શકે છે? 


લગભગ હતો એનાથી 100-ગણો નાનો! કલ્પના કરો કે સૂર્ય ચારે બાજુ થી 
પડી રહ્યો છે અને પૃથ્વી જેટલો થઈ જાય છે - બાસ્કેટોલ વટાણા નો 
દાણો બની જાય છે! સૂર્ય ગરમ અને વધારે ગરમ થતો જશે, જ્યાં સુધી 


એ સફેદ-ગરમ થઈને ચમકવા ન લાગે. આપણે આવા તારા ને વ્હાઇટ- 
ડવાર્ફ કહીયે છીએ. 


શું વ્હાઇટ-ડવાર્ફ તારો હંમેશા એવો જ રહેશે? 


જે અબજો વર્ષો થી ચમકી રહ્યો હતો 


અને જેને બહુ પ્રેમ 


કરવામાં આવતો હતો. 


નહીં. સમય સાથે તારા નું બધું ઇંધણ બળી જાય છે અને તારો મરી 
જાય છે. પછી એ એક એવો તારો બની જાય છે જેને આપણે જોઈ ન 
શકીયે, એ એક બ્લેક-ડવાર્ફ બની જાય છે. 


શું બધા તારા વામન અથવા જાયન્ટ બને છે? 


બ્લેક-ડવાર્ફ તારા ની સ્મૃતિ માં, તિ 


સૂર્ય ના બુટ્ટા થવા પર એનું શું થશે? 


એ કદાચ એક રેડ-જાયન્ટ બની જશે. 
એનો અર્થ છે કે એ મોટો થતો જશે 
અને પછી એ લાલ રોશની થી બળશે. 
સૂર્ય એટલો મોટો પણ થઈ શકે કે પૃથ્વી 
સહીત એના સૌથી નજીક ના ચાર ગ્રહો 
બળી જાય. પણ એવું પાંચ અબજ વર્ષો 
કે એથી વધારે સમય સુધી નહીં થાય. 
સૌભાગ્ય થી, પાંચ અબજ વર્ષો બહુ 
લાંબો સમય હોય છે. 


નહીં, જો તારો સૂર્ય થી બહુ મોટો હોય તો નહીં. ત્યારે તારા ની 
અંદર અને બહારના ભાગ નું સંતુલન બગડી જાય છે. એની ઉર્જા 
ત્યાં સુધી વધતી રહેશે જ્યાં સુધી તારો ફાટી ન પડે, એક મોટા 
ફટાકડા ની જેમ. તારા ના ટુકડા અંતરિક્ષ માં ઉડશે, અને શક્ય છે કે 
એનાથી તારા નો અંત થઈ જાય. પણ તારો મરતા પહેલા બહુ 
તેજીથી ચમકશે. ઘણા વખત પહેલા, લોકોએ એક બહુ તેજસ્વી તારા 
ને ચમકતા જોયો હતો, જ્યાં પહેલા કોઈ તારો ન હતો. 


એને લાગ્યું કે એ કોઈ નવો તારો હશે અને એમણે એને લેટિન માં "નોવા" અથવા 
"નવો" તારો એવું નામ આપ્યું. એ નામ ચોંટી ગયું, ભલે એ તારો નવો ન હતો. એ 
એક મોટો, જૂનો તારો હતો જે હમણાં-હમણાં ફાટ્યો હતો - જેને ખગોળશાસ્ત્રી 
સુપરનોવા કહે છે. જયારે કોઈ તારો બહુ ચમકે છે પણ એકદંરે ફાટતો નથી, તો એને 


નોવા કહેવાય છે. થોડા તારા એના જીવનકાળ દરમ્યાન એક થી વધારે વાર નોવા 
બને છે. 


આ ઘણા વર્ષો પહેલા ફાટેલા સુપરનોવા માં થી બચેલી ધૂળ અને ગેસ છે. 


શું નોવા અને સુપરનોવા ના વિસ્ફોટ ઘણી વાર થાય છે? 


ફેબ્રુઆરી 1987 માં, આકાશગંગા - મિલ્કી-વે 
ની બહાર એક વિશાળ મેગેલેનિક ક્લાઉડ 
માં એક સુપરનોવા જોવામાં આવ્યો હતો. 
ખગોળશાસ્ત્રી એને સુપરનોવા 1987; કહે 
છે, એ દક્ષિણી ગોળાર્ધ માં ઓસ્ટ્રેલિયા અને 
દક્ષિણ અમેરિકા જેવી જગ્યાઓ થી દેખાય 
છે. 


કદાચ એ કોદ કોઈ 
બ્લેક-હોલ માં 
: ફસાઈ ગયા 
રા... 


| મને મારા બૂટ મારા બૂટ) 


હ રા દિ” કુ. 


રે ક, જે મ 


તમે કેવી રીતે જણાવી 
શકો કે તમને કોઈ 
બ્લેક-હોલ મળી ગયું 
છે? 


ખગોળશાસ્ત્રીઓ નું માનવું છે ક પી તારા અંતરિક્ષ માં બ્લેક-હોલ 
બની જાય છે, પણ હજી સુધી એને કોઈ બ્લેક-હોલ મળ્યું નથી. બ્લેક- 
હોલ ને શોધવા મુશ્કેલ છે, કારણકે આપણે એને એવી રીતે જોઈ 
7] શકતા નથી જેમ આપણે બીજા તારા જોઈ શકીયે છીએ. ગુરુત્વાકર્ષણ, 
પુ એ જ બળ જે તારા ને નાનો અને વધારે નાનો કરે છે, પ્રકાશ ને 
બ્લેક-હોલ માં થી બહાર નીકળતા રોકે છે. એટ૯ 
દૂરબીન થી આપણી આંખો સુધી કોઈ પ્રકાશ આવતો 
નથી. એ સંભવ છે કે થોડા બ્લેક-હોલ માં થી ક્ષ- 
કિરણો નીકળતા હોય. ભલે આપણે ક્ષ-કિરણો ને જોઈ 
ઝન શકીયે, પણ આપણે એના ફોટા જરૂર પાડી શકીયે. 
કદાચ આરી પા આખરે એક એવો તારો શોધી 
શકીયે જે બ્લેક-હોલ જ 


પ સસરા ? 


ડી મારા પાંચ અબજ માં 
ઉ જન્મદિવસ ના અવસર 
૨ પરહઠહું મારા મિત્રો ને 
જણાવવા ચાહીશ કે હું 
સ્વસ્થ છું અને મારા” 
આગળ ના પાંચ અબજ 
વર્ષો સુધી સારી રીતે 
જીવવાની આશા રાખું છું! 


ધ &-7:# એન? 


બહુ મોટા તારા અંદર ની બાજુ ફાટી શકે છે અને આશ્ચર્યજનક રીતે 
બદલાઈ શકે છે. કલ્પના કરો કે એક વિશાળ હાથ બહુ મોટા તારા 
ને દબાવી રહ્યો છે. એનાથી તારો નાનો ને નાનો થતો જાય છે, અને 


નહીં, બ્લેક-હોલ માં બદલાવ માટે સૂર્ય ને બહુ મોટો તારો હોવો જોઈએ. 
આપણે સૂર્ય વિષે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એ હજી ફક્ત પાંચ અબજ 
વર્ષ જૂનો છે, એ બસ મધ્યમ આયુ નો છે. સૂર્ય વાસ્તવ માં ત્યાં સુધી બુટ્દો 
નહીં થાય જ્યાં સુધી બીજા પાંચ અબજ વર્ષો ન વીતે. 


છેવટે એ ફક્ત થોડા માઈલ આરપાર રહી જાય છે. આ નાનો તારો 
વસ્તુઓ ને પોતાના તરફ ખેંચે છે. એનું ખેંચાણ એટલું વધારે હોય 


છે કે પ્રકાશ પણ એમાંથી બહાર ન નીકળી શકે. આપણે એવા તારા 
ને બ્લેક-હોલ કહીયે છીએ. આ રાહત ની વાત છે. પણ શું આપણે ક્યારેય સિતારા સુધી પહોંચી 


કીશું; 
શું આપણો સૂર્ય, બ્લેક-હોલ બની શકે છે? શકીશું? 


કોણ જાણે? આપણે હજી અંતરિક્ષ 
માં ઘૂમવાનું શીખવાનું શરુ કરી 
રહ્યા છીએ. ભલે અત્યારે કોઈ 
તારા થી આપણે ઘણા દૂર છીએ, 
પણ આશા નહીં છોડો. કંઈ પણ 
થઈ શકે છે! 


શબ્દાવલી 


બ્લેક-ડવાર્ફ : સફેદ ડવાર્ફ તારા નું ઇંધણ બળીને ઠંડુ થઈ જાય પછી જે કંઈ 
બચે. 


બ્લેક-હોલ : એક પતન થયેલો તારો જેનું ગુરુત્વાકર્ષણ એટલું પ્રબળ હોય છે 
કે કંઈ પણ, પ્રકાશ પણ, એ તારા માં થી બહાર નીકળી શકતું નથી. 


આકાશગંગા : ગુરુત્વાકર્ષણ થી એક સાથે બંધાયેલા લાખો કે અબજો તારા, 
ગેસ અને ધૂળ નો એક મોટો સંગ્રહ. મિલ્કી-વે આપણી આકાશગંગા છે. 


ગુરુત્વાકર્ષણ : એ બળ જે વસ્તુઓ ને એક-બીજા તરફ આકર્ષિત કરે છે. 
પૃથ્વી નું ગુરુત્વાકર્ષણ એટલું પ્રબળ છે કે એ આપણને પૃથ્વી સાથે જકડેલુ 
રાખે છે. 


પ્રકાશ વર્ષ : પ્રકાશ નું કિરણ એક વર્ષ માં લગભગ છ ટ્રિલિયન માઈલ ની 
દૂરી નો પ્રવાસ કરે છે. 


નોવા : એક તારો જે અચાનક ઉર્જા નો સ્ફોટ કરે છે, એટલે એ થોડા સમય 
માટે બહુ વધારે ચમકીલો દેખાય છે. 


રેડ-જાયન્ટ : એક મોટો તારો જે ચમકીલો છે, પણ ઠંડો થઈ રહ્યો છે. એના 
ઓછા તાપમાન ને લીધે તારો લાલ દેખાય છે. 


સૌરમંડળ : સૂર્ય અને એની ચારે બાજુ ઘૂમવાવાળા બધા પિંડ - ગ્રહ, ચંદ્રમા, 
ધૂમકેતુ, લઘુગ્રહ અને ઉલ્કા. 

સુપરનોવા : એક તારા નો એક બહુ મોટો વિસ્ફોટ જેને લીધે તારો થોડા જ 
દિવસો માં સામાન્ય થી લાખો ગણો વધારે ચમકવા લાગે છે. 

વ્હાઇટ-ડવાર્ફ : સૂર્ય ના આકાર નો એક તારો જેનું ઇંધણ બળી ગયું છે. 
તારો આકાર માં બહ નાનો થઈ ગયો છે, અને બચેલી ગરમી તારા ને 
સફેદ-ગરમ બાલ છ 


ક્ષ-કિરણો : ઉચ્ચ ઉર્જા, અદ્રશ્ય પ્રકાશ જે હેઝ પદાર્થ માં થી જઈ શકે. થોડા 
તારા આ પ્રકાર નો પ્રકાશ મોકલે છે. 1 કે. 


ગિ 


જો તમે અંતરિક્ષ માં યાત્રા રા. 
શકો, તો તમે એક તારા પ 
પહોંચવા સુધીમાં કેટલા વર્ષ 
ના થશો? 
શું તમે બ્લેક-હોલ માં તમારું 
હોમવર્ક ગુમાવી શકો છો? 
આ અને વિજ્ઞાન ના અન્ય પ્રશ્નો 
ના ઉત્તર જાણવા માટે અંદર 


જુઓ. 


